Can y Diwygiad. 


Ï WLAD 1 ) TYTRYD, 


Gwlad yn llawn o bb a MU 
Gwlad heb ynddi rincian danedd.; 
Gwlad yw'r nefoedd i bob Cristion, 
Gwlad o gyrhaedd :pob trallodion. 
BYRDWN. 


my fryd wlad ydyw'r nef, &c.: 
gweddiwn am fyn'd, iddi, 

a í Amlwy dd wrendy ar ein llef. 
Gwlad yn llawn o bob perffeithrwydd, 
Gwlad o wynfyd gyda'r Arglwydd ; 
Gwlad yw'r nefoedd berffaith olau, 
Gwlad o'i mewn nid oes gystuddiau. 





Gwlad yw'r nef heb yno dramgwydd, 
Gwlad mae pawb yn cario palmwydd, 
Gwlad nad oes dim pechod ynddi, 
Gwlad heb gystudd i dy boeni. 


Gwlad yw'r nef na fydd gelynion, 

Gwlad bydd pawb yn gyfaill calon ; 
Gwlad-n llawn o bob gogoniant, 
Gwlad bydd pawb mewn eithaf mwyniant. 
Gwlad o'i mewn ni thrig gorthrymder, 
Gwlad yn llawn o bob cyfiawder ; 

Gwlad na fydd dim diwedd iddi, 

Gwlad yn lluwn o ganmol Icsu, 











2 


7. Gwlad o'i mewn ni thrig aflanrwydd, 
Gwlad yw'r nefoedd.o san>teiddrwydd ; 
Gwlad mae'r dagrau wedi'u sychu, 
Gwlad 'mofynwn am fyn'd iddi 


Gwlad yw hon a'i llond o ganu, 
Gwlad y seintiau wedi'u cannu ; 
Gwlad oll drwyddi o lawenydd, - 
Gwlad na dderfydd yn dragywydd. 


Gwlad heb ynddi ddim tywyllwch, 
Gwlad yw'r nefoedd o brydferthwch ; 
Gwlad yn llawn o bod llawenydd, 
Gwlad cei wledda gyda'th Arglwydd. 


Gwlad yw hon mae'r oll ferthyron, 
Gwlad heb arnynt ol archollion ; 
Gwlad mae pawb yn canu'r anthem, 
Gwlad ryfeddol yw Caersalem. 


Gwlad bydd oll mewn eithaf syndod, 
Gwlad rhyfeddu Duw mewn dyndod ; 
Gwlad bydd cofio am Galfaria, 

Gwlad bydd canu Haleliwia. 

Gwlad o wobr i'r rhai ffyddlon, 
Gwlad i'r seintiau wisgo'u coron ; 
Gwlad mae heddwch yn teyrnasu, 
Gwlad mae'n bleser dweyd am dani. 


DU 
WLAD ANHYFRYD. 


Gwlad yw uffern, gwlad ofnadwy, 
Gwlad na cheir o honi dramwy ; 


ê 


Gwlad lle gyrir y; drygionus, 
Gwlad rhaid godde'r gosp ddyledus., 


Gwlad bydd cospi am y beiau, 
Gwlad heb obait byth cael Ha; ; 
Gwlad y dychryn a'r galari, 

Gwlad annedwydd i'w rhyfeddu. 


Gwlad mae Duw yn gwgu beunydd 
Gwlad y galar heb lawenydd ; 
Gwlad a'r grechwen wedi darfod, 
Gwlad heb ddwfr i oeri tafod. 


Gwlad cydwybod wedi deffro, 
Gwlad bydd hon yn erchyll ruo, 
Gwlad digofaint Duw yn disgyn, 
Gwlad rhaid godde'r gosp ddiderfyn. 


Gwlad bydd rhwymo traed a dwylaw, 
Gwlad a phawb yn dyfnach suddaw ; 
Gwlad y dychryn heb orfoledd, 
Gwlad y llawn o rincian danedd, 


Gwlad y meddwyn ar ol angau, 
Gwlad y butain 'mhen ei siwrnau 
Gwlad mae cablu Duw yn para, 
Gwlad ofnadwy yw Gehenna / 


Gwlad o'i mewn nid oes cynghorion, 
Gwlad heb sain pregethwyr ffyddlon ; 
Gwlad cyfiawnder Duw'n dysgleirio, 
Gwlad eneidiau wedi'u damnio. 


Gwlad lle bydd yr anghrediniol, 
Gwlad lle'u poenir*yn dragwyddol, 
Gwlad phiolau wedi llenwi, 
Gwlad heb obaith d'od.o honi. 















â 


Gwlad mae'r pryf heb farw” ynddi, 
Gwlad mae'r tân heb byth ddiffoddi ; 
Gwlad rhaid casglu'r us a'r efrau, , 
Gwlad mae Satan mewn cadwynau, 
Gwlad heb dô yw'r pwll diwaeled, 
Gwlad rhaid bod:dan/lid y Duwdod ; 
Gwlad annedwydd nos dragwyddol, 
Gwlad lle poenir yr annuwiol. 
Gwlad i gospi'r dyhir cyndyn, 
Gwlad —oes gysur ?—nac oes, ronyn ; 
Gwlad angylion drwg a drigant, 
Gwlad.,yr annŵn eydenynant. 


Gwlad tu hwnt i'r hyll agendor, 
Gwlad rhy bell i anfon cynghor ; 
Gwlad nad oes gwrandawiad gweddi, 
Gwlad gochelwn fyned iddi, 


; “T9AN GLAN BETHEL, 
Llanaddots, WU W^, 





Jones a'i Mab, Argraffwyr, berdur. 





